WikipediA 

Igisilovaki 


Igisilovaki^ cyangwa Igisilovakiya®, Igisilovake® (izina mu gisilovaki: slovencina cyangwa slovensky jazyk ) ni ururimi rwa Silovakiya . Itegekongenga ISO 
639-3 slk. Itegekongenga ISO 639-1 sk. 

Mu w’2000 twashyizeho amahuriro y’ururimi rw’igisilovaki, guhera ubwo twakiriye abanyamuryango bashya baturutse muri Silovakiya no muri Cekiya . 


Contents 

Alfabeti y’igisilovaki 

Amagambo n’interuro mu gisilovaki 

Imibare 

Wikipediya mu gisilovaki 
Notes 


Alfabeti y’igisilovaki 


Igisilovaki kigizwe n’inyuguti 46:aaabccdd’dzdzeefghchiijklIl’mnnod6pqrfsstt’uuvwxyyzz 
inyajwi 14:aaaeeiio6ouuyy 

indagi 32:bccdddzdzfghchjkMI'mnhpqrfsstt' vwxzz 



A 

A 

A 

B 

C 

C 

D 

D 

Dz 

Dz 

E 

E 

F 

G 

H 

CH 

1 

M 

J 

K 

L 

L 

L 

M 

N 

N 

O 

6 

O 

P 

2 i 

R 

R 

S 

S 

T 

T 

U 

U 


a 

a 

a 

b 

c 

c 

d 

d’ 

dz 

dz 

e 

e 

rn 

g 

h 

ch 

i 

1 

j 

k 

1 

1 

r 

m 

n 

n 

0 

6 

6 

p 

q 

r 

r 

s 

s 

t 

t’ 

u 

u 


Amagambo n’interuro mu gisilovaki 

■ Ako sa volate? - Witwa nde? 

■ Volam sa ... - Nitwa ... 

■ Hovorite po anglicky ? - Uvuga icyongereza? 

■ Ano / Hej - Yego 

■ Nie - Oya 

Imibare 

■ jeden - rimwe 

■ dva - kabiri 

■ tri - gatatu 

■ styri - kane 

■ pat’ - gatanu 

■ sest’ - gatandatu 

■ sedem - karindwi 

■ osem - umunani 

■ devat’ - icyenda 

■ desat’-icumi 

Wikipediya mu gisilovaki 

■ http://sk.wikipedia.org/wiki/Ha9anHa CTpaHnqa 

Notes 

1. Gukoresha Imigaragarire ya Google mu Rurimi Rwawe (http://www.google.com/language tools?hl=rw) ; frenchmozilla.fr ; lexvo.org ; 
babelserver.org 

2. www.kpr.eu 

3. microsoft.com ; translationproject.org 


Retrieved from " http s://rw.wi kipedia. org/w/index.ph p?title=lgisilovaki&ol did=66774 " 


This page was last edited on 11 March 2013, at 11:18. 












Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAli ke License ; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 



